Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XLII Blg. 1 
Enero 7, 2011 
www.philippinerevolution. net 


Itigil ang mapaminsalang 
malakihang pagmimina 


bayan ang operasyon ng lahat ng mga empre- 

sang mapandambong, mapaminsala sa kalika- 
san at kontra sa interes ng mamamayan at ng ka- 
nilang rebolusyonaryong kilusan. Tampok sa mga 
ito ang malalaking kumpanya sa pagmimina. Ha- 
los lahat ng mga ito ay 100% pag-aari ng mga da- 
yuhang imperyalistang kumpanya. 

Halos lahat din ng mga empresang ito ay may 
operasyon sa mga lugar na saklaw ng mga base ng 
armadong rebolusyonaryong kilusan. Malinaw ang 
patakaran ng rebolusyonaryong kilusan hinggil sa 
mga salot na empresang ito. Dapat patigilin at 
panagutin sila dahil sa idinudulot nilang kapinsa- 
laan at patalsikin sila sa mga larangan, sona at 
baseng gerilya at sa kabuuan ng bansa. 

Muling inililinaw ang naturang patakaran sa 
harap na pagbabanta kamakailan ng malala- 
king dayuhang kumpanya sa pagmimina 
na aalis na raw sila dahil sa bumibigat 
na pagbubuwis sa kanila ng rebolu- 
syonaryong kilusan. Umasta pa 
ang mga ito kasabay ng mga ka- 
sabwat nilang matataas na 
upisyal ng papet na 
reaksyunaryong gubyer- 
no at hukbo na dapat itong 
pag-usapan sa nalalapit na 
muling pagbubukas 
ng usapang pang- 
kapayapaan sa 
pagitan ng Na- 
tional De- 
mocratic Front 
of the Philip- 
pines (NDFP) 
at Government 
of the Republic of 


iane o ng demokratikong gubyernong 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


Dayuhang pagmimina, 


salot sa bayan PAHINA 3 


“Pista” sa bayan ng 
San Agustin 


the Philippines (GRP). 

Huwad ang pinalalabas nilang mga benepi- 
syong hatid sa ekonomya ng bansa at sa kabuha- 
yan ng mga komunidad sa lugar ng kanilang mga 
operasyon. Katunayan, dalawa sa pinakamahihi- 
rap na prubinsya sa buong bansa ay nasa rehiyon 
ng Caraga na siyang itinuturing ngayong “mining 
capital of the Philippines and Asia.” 

Napakalaking pinsala ang idinudulot ng 
operasyon sa pagmimina: Nilalapastangan 
ang pambansang patrimonya. Malawakan ang 
pangangamkam ng lupa. Dinadambong nila ang 
likas na yaman ng bansa at winawasak ang kapa- 
ligiran. Nilalason nila ang tubig, mga pananim, 
pangisdaan, pastuhan at iba pang natural na pi- 
nagkakabuhayan. Isinasapanganib nila ang buhay 
ng tao. Labis ang pagsasa- 


mga 
nila 


mantala nila 
sa mga mang- 
gagawa. Niyu- 
yurakan nila ang 
kabuuang interes at 
kagalingan ng mama- 
mayan. 

Sa kalakhan ay mga 
pambansang minorya ang ti- 
natamaan ng pinsalang ito da- 

hil sila ang karaniwang na- 
katira at kadalasang naka- 
rarami sa mga lugar ng 
operasyon ng mala- 
laking minahan. 
Walang pahintu- 
lot ng mamama- 
yan at rebolusyo- 
naryong kilusan 

F4 ang pagpasok at opera- 
syon ng malalaking minahan, at lumala- 


Lupa, hindi mili- 


PAHINA 5 | tarisasyon PAHINA 11 


bag ang mga ito sa mga pataka- 
ran, batas at regulasyon ng mga 
demokratikong pamahalaang ba- 
yan. 

Malakas ang pagtutol ng ma- 
mamayan sa malawakang dayu- 
hang pagmimina. Mahigpit ang 
paglaban ng mga manggagawa, 
mga minoryang mamamayan 
maging ang mga taong-simba- 
han, mga lokal na gubyerno, ta- 
gapagtaguyod ng kalikasan at 
karapatang-tao at iba pang mga 
sektor. Matinding panunupil ang 
tugon sa gayong mga paglaban. 
Ang malalaking kumpanya sa 
pagmimina ay nagtatayo ng sa- 
riling armadong hukbong panse- 
guridad para supilin ang mama- 
mayan. Aktibong nakikipagku- 
tsaba rin ang mga ito sa mga 
pasistang pwersang militar, pa- 
ramilitar at panseguridad ng 
reaksyunaryong estado. 

Hindi pinahihintulutan ng 
rebolusyonaryong kilusan ang 
kanilang presensya. Labas sila 
sa saklaw ng rebolusyonaryong 
pagbubuwis na ipinatutupad ng 
mga demokratikong organo ng 
gubyernong bayan para sa ka- 
galingan at pagpapaunlad ng 
kabuhayan ng mamamayan at 
mga programang sosyo- 
ekonomiko sa mga rebolusyo- 
naryong erya. Para sa Partido at 
buong rebolusyonaryong kilu- 
san, pinakamainam na tuluyan 
nang mapalayas ang walang pa- 


BAYAN 
Taon XLII Blg. 1 Enero 7, 2010 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


kinabang na malalaking dayu- 
hang kumpanyang nagmimina di 
lamang sa malaking bahagi ng 
saklaw ng mga rebolusyona- 
ryong base kundi sa buong 
bansa. 

Mainam ngang maisalang sa 
usapang pangkapayaan ang usa- 
pin ng malaking dayuhang pag- 
mimina alinsunod sa kasunod 
na paksa ng mga repormang 
sosyo-ekonomiko. Bahagi ni- 
to ang paggigiit ng pambansang 
soberanya at kapangyarihang 
bayan. Kinikilala ng rebolusyo- 
naryong kilusan ang pakinabang 
sa mamamayan ng responsab- 
leng pagmimina at iba pang 
paggamit ng mga natural na re- 
kurso. Subalit kailangang mag- 
karoon ng mahigpit na superbi- 
syon at regularisasyon ng mga 
ito. 

Inihahapag ng NDFP ang su- 
musunod na panukala: 

“Ang lahat ng rekursong pub- 
liko, kabilang ang lupa, tubig, 
mga mineral, karbon (coal), pe- 
trolyo at iba pang mineral na la- 
ngis, lahat ng pwersa ng poten- 
syal na enerhiya, pangisdaan, 
kagubatan, mga hayop at hala- 
man at iba pang likas na yaman 
ay hindi ililipat sa pag-aari ng 
mga dayuhan. 

Ang lahat ng operasyon sa 
pagmimina ay istriktong isasaila- 
lim sa mga regulasyon upang ti- 
yakin ang lokal na pagpoproseso 


Nilalaman 


Editoryal: Itigil ang mapaminsalang 

pagmimina 1 
Dayuhang pagmimina, salot 3 
Pagsulong ng PKP sa Mindanao 4 
“Pista” sa San Agustin 5 
Iba pang mga pagdiriwang 6 
Paglawak ng BHB sa Negros 7 
5 armas, nasamsam sa DOriental 7 
Palayain si Ka Bart 7 
Mga paglabag AFP sa tigil-putukan 8 
Magsasaka at aktibista, pinaslang 9 


3 detenido, pinalaya na 
Pagkamatay ni L. Co 
Lupa, hindi militarisasyon 
Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


mga hilaw 
na mineral hanggang sa ikalawa 
at ikatlong antas ng produksyong 
industriyal habang ginagaranti- 
yahan ang pangangalaga sa ka- 
paligiran, kumpensasyon para sa 
abala at pinsala sa mamamayan, 
gayundin ang demokratikong 
konsultasyon at pahintulot ng 
mamamayan sa mga komunidad 
na kagyat at direktang naaapek- 
tuhan ng gayong mga opera- 
syon.” 

Kaugnay nito, dapat magka- 
roon ng masusing pagtutuos sa 
malawakang pinsalang idinulot 
sa mamamayan at bansa ng pag- 
totroso, pagmimina at mga plan- 
tasyon ng mga dayuhang malala- 
king kumpanya. 

Batid ng malalaking dayu- 
hang kumpanya sa pagmimina 
at mga kakutsaba nilang mata- 
taas na upisyal ng estado na ipi- 
natutupad at igigiit ng rebolus- 
yunaryong kilusan ang mga pa- 
nukalang ito upang wakasan ang 
dayuhang pagmimina, ang ires- 
ponsableng panghuhuthot sa 
kayamanan ng bansa, ang pag- 
yurak sa interes at kapakanan 
ng mamamayan at bansa at ang 
pangwawasak sa kapaligiran. 
Papalitan ito ng responsableng 
pagmimina para sa interes ng 
mamamayan sa ilalim ng panga- 
ngasiwa ng demokratikong pa- 
mahalaang bayan. 

Ikinababahala ito ng malala- 
king dayuhan at papet na reak- 
syunaryo kaya nagkukumahog 
silang pigilan ang pagbubuo ng 
kasunduan batay sa mga panu- 
kala ng rebolusyonaryong kilu- 
san. AB 


ANG BAYAN Enero 7, 2011 


Dayuhang pagmimina, 


salot sa bayan 


ika-19 na siglo, pinag-iinitan na ng mga imperyalista ang 


M" nang sakupin ng US ang Pilipinas noong pagtatapos ng 


mga likas na yaman ng bansa. Tampok dito ang pagmimina 
ng mineral at iba pang kayamanan. 


Bago pa man agawin ng US 
ang Pilipinas mula sa kolonyal 
na paghahari ng Spain, batid 
na at pinaglalawayan na nito 
ang pagiging masagana ng 
Pilipinas sa ginto at iba pang 
likas na kayamanan. Kaya nang 
unang sakupin ng US ang bansa, 
pangunahing tiniyak nito ang 
pagbubukas ng mga minahan ng 
ginto at iba pang mahahalagang 
metal. Sa buong paghahari nito, 
bilyun-bilyong dolyar na halaga 
na ng ginto, iba pang mahaha- 
lagang mineral at likas na ya- 
man ng bansa ang hinuthot ng 
mga imperyalistang kumpanya, 
pangunahin na ng mga kumpa- 
nyang Amerikano. 

Tukoy ng mga sakim na im- 
peryalista na sa kabila ng na- 
pakarami nang nahuthot na ya- 
man ng bansa, marami pang 
malilimas dito. Ang Pilipinas 
ay kabilang sa limang bansa sa 
daigdig na pinakamayaman sa 
tanso (copper), nickel at iron 
ore. Pinakamalaking halaga pa 
rin sa mga mineral na nabu- 
bungkal at nailuluwas sa bansa 
ang ginto. 

Sa pinakahuling pananaliksik 
ng US State Department, may 
maaaring mabungkal pang ma- 
higit pitong bilyong tonelada ng 
mga yamang mineral na 
nagkakahalaga ng 5840 bilyon. 
Kabilang dito ang mahigit 
100,000 tonelada ng ginto at 
mga limang bilyong toneladang 
tanso. Bukod dito, may mabu- 
bungkal pang mahigit 50 bi- 
lyong tonelada ng mga di mine- 
ral na bato, tulad ng marmol, at 
may natukoy na ring malaking 
potensyal sa pagbubungkal ng 
mga deposito ng langis at natu- 
ral na gas sa mga latian at kara- 


ANG BAYAN Enero 7, 2011 


gatan. 

Batay sa kanilang tuluy-tu- 
loy na pagsasarbey, may tinutu- 
koy ang mga imperyalistang 
kumpanya sa pagmimina na ma- 
higit sangkatlo ng kalupaan sa 
bansa na mayaman sa mga de- 
positong mineral, pangunahin 
na sa ginto, tanso at nickel. 
Umaasa ang papet na rehimen 
na makapagpapapasok ng hang- 
gang 513 bilyong bagong pamu- 
muhunan ang mga dayuhang 
kumpanya sa pagmimina. Pati 
na ang mga katubigan, kabilang 
na ang mga latian sa loob ng 
bansa (tulad ng Liguasan Marsh 
sa Mindanao) at karagatan sa 
paligid (tulad ng sa Palawan) ay 
pinag-iinteresan nang husto pa- 
ra sa pagmimina ng natural na 
gas at langis. 

Todo-todo ang pangangayu- 
papa at pagbibigay ng mara- 
ming kaluwagan ng iba't ibang 
papet na rehimen para akitin 
ang mga dayuhang kumpa- 
nya sa pagmimina. Ki- 
natampukan ito ng 
paglalabas ng Philip- 
pine Mining Act of 
1995, na nagbukas 
ng halos buong ban- 
sa sa pagmimina. 
Nagpapahintulot ito 
ng pagpasok ng 
mga kumpanya sa 
pagmimina na 
100% pag-aari ng 
mga dayuhan, sa 
kabila ng isina- 
saad sa saligang 


batas ng mis- 
mong reaksyu- 
naryong gu- 


byerno na ang % 
pagbubungkal ng 
mga yamang mineral 


sa bansa ay nakareserba sa mga 
Pilipino o mga korporasyong di 
bababa sa 60% kontrolado ng 
mga Pilipino. 

Nagbibigay ang batas na ito 
ng tatlong klaseng awtoridad sa 
pagmimina ng mga kumpanya. 
Isa na ang Financial and Techni- 
cal Assistance Agreement (FTAA) 
na nagbibigay ng awtoridad sa 
isang kumpanya para sa eksplo- 
rasyon ng hanggang 81,000 ek- 
tarya sa loob ng 25 taon sa ba- 
wat kontrata. Kailangan dito ng 
minimum na 550 milyong puhu- 
nan, kaya mga dayuhang kum- 
panya ang nakakopo sa halos la- 
hat ng mga FTAA. Nagagawa pa 
nilang masaklaw ang daan-da- 
ang libong ektarya sa pamama- 
gitan ng maraming FTAA. 

Ang iba pang awtoridad na 
ibinibigay ng Mining Act ay ang 
Mineral Production Sharing Ag- 
reement (MPSA), kung saan may 
pagtutulungan ang kumpanya at 
ang gubyerno. Mayroon ding 
Exploration Permit na nagbibi- 
gay sa kumpanya ng awtoridad 
na maghanap ng mga mineral sa 
iba't ibang saklaw sa loob ng 
dalawang taon. 

Nasasakop na ng mahigit 
100 FTAA ang umaabot sa siyam 
na milyong ektarya o halos 
sangkatlo ng 30 milyong ektar- 
yang kabuuang kalupaan ng 
bansa. Halos lahat (99) ng 

mga ito ay direktang ha- 
3, wak ng mga dayuhang 
kumpanya sa pagmi- 
mina. Dagdag pa 
rito ang malawak 
na nasasakop 
din ng mga 
MPSA at EP. 
Mayorya 


mga ito ay nasa lupang ninu- 
no ng mga pambansang mi- 
norya, kaya sila ang panguna- 
hing nabibiktima ng panga- 
ngamkam at pagpapalayas. 
Nasisira rin ang kanilang mga 
kagubatan at iba pang likas 
na kayamanan at nawawasak 
ang kanilang kabuhayan na 
nagdudulot ng kagutuman. Ni- 
lalapastangan ang kanilang 
katutubong kaugalian at kul- 
tura, at dumaranas sila ng 
iba't iba pang anyo ng pang- 
aabuso at pang-aapi. 

Sa Cordillera, na isa sa 
mga rehiyong may pinakama- 
lalaking konsentrasyon ng 
mga pambansang minorya, 
umaabot sa 70% ng mga lu- 
pain ang saklaw na ng mga 
FTAA. Ang lahat ng ito ay 
mga lupang ninuno ng iba't 
ibang tribo sa rehiyon. Gal- 
ing sa mga minahan dito ang 
25% ng ginto at 40% ng tan- 
so na namimina at nailu- 
luwas sa bansa. 

Pinakamalawak ang nasa- 
saklaw ng malakihang dayu- 
hang pagmimina sa lupang 
ninuno ng mga Lumad at Mo- 
ro sa Mindanao. Kung pagsa- 
samahin ang Caraga Region 
at Zamboanga Peninsula, na 
kabilang din sa pinakamasa- 
saklaw na pinagmiminahan 
sa bansa, mahigit 2.3 mil- 
yong pambansang minorya 
ang malubhang apektado ng 
pang-aapi ng malakihang da- 
yuhang pagmimina. AB 


42 taon ng pagsulong ng 
digmang bayan sa Mindanao 


Mga sipi mula sa mensahe ni Jorge “Ka Oris” Madlos, 

Tagapagsalita ng National Democratic Front-Mindanao, noong Di- 
syembre 26, 2010 sa mga kasapi ng Partido, Pulang mandirigma, 
mamamayan, kaibigan at iba pang bisita sa San Agustin, Surigao del 
Sur bilang paggunita sa ika-42 anibersaryo ng Partido Komunista ng 


Pilipinas 


indi matatamo ang mga 
TH eousvonarong tagum- 

pay nitong nagdaang 42 
taon kung wala ang pagpupun- 
yagi at determinasyon ng ma- 
mamayang Pilipino na isulong 
ang puspusang pakikibaka. Hin- 
di rin ito makakamtan kung wa- 
la ang wastong pamumuno ng 
PKP na nagsisilbing liwanag ng 
mamamayan sa kanilang arma- 
dong rebolusyon at mga pakiki- 
bakang masa. 

Mula sa isang grupo ng Par- 
tido nang unang umugat ang 
PKP sa Mindanao noong 1971, 
mayroon nang limang Panrehi- 
yong Komite na sumasaklaw sa 
buong isla. Ang ilang libong ka- 
sapi ng Partido sa Mindanao ang 
namumuno sa ilang daang li- 
bong organisadong masa. Pina- 
mumunuan ng Partido ang ilam- 
pung platun at kumpanya ng 
Bagong Hukbong Bayan (BHB). 
Mayroon na itong 42 larangang 
gerilya mula 39 noong nagdaang 
taon. Nakapaglunsad ngayong 
taon ang BHB sa Mindanao ng 
250 taktikal na opensiba laban 
sa mga pwersang militar, para- 
militar at pulisya at nakasam- 
sam ng 200 malalakas na sanda- 
ta. Katumbas ng isang bata- 
lyong tauhan ang nalagas sa ka- 
away. 

Pinamumunuan ng Partido 
ang mga pakikibakang bayan sa 
Mindanao para sa reporma sa lu- 
pa at iba pang mga isyung 
pang-ekonomya, karapatang-tao 
at iba pang karapatang pampu- 
litika, karapatan para sa pagpa- 
pasya-sa-sarili ng mga Lumad 
kabilang ang mga kapatid na- 
ting Moro, ang pakikibaka laban 


sa pampulitika at pangmilitar na 
panghihimasok ng US, pati na 
para sa pangangalaga at muling 
pagbuhay sa ating kalikasan. 

Pinalakas at pinalawak ng 
Partido ang nagkakaisang prente 
sa buong isla. Nakapanaig ang 
mga rebolusyonaryong pwersa 
sa harap ng mararahas na suste- 
nidong atake ng magkakasunod 
na reaksyunaryong rehimen mu- 
la nang ipataw ang batas militar 
noong 1972. Mula noong unang 
bahagi ng yugto ng estratehi- 
kong depensiba, sumulong ang 
matagalang digmang bayan tu- 
ngo sa panggitnang bahagi at 
ngayo'y nakatanaw ito sa pagtu- 
pad ng mga rekisito para lubu- 
sin ang huling bahagi sa susu- 
nod na limang taon at pumasok 
sa yugto ng estratehikong pag- 
kapatas. 

Bigung-bigo ang mga brutal 
na kampanyang militar ng AFP 
sa ilalim ng Oplan Bantay Laya 


ANG BAYAN Enero 7, 2011 


sa mga layunin nito. Sa halip 
na madurog ng Oplan Bantay 
Laya (2001-2005), lumawak at 
lumakas ang buong rebolusyo- 
naryong kilusan. Bigo ang Op- 
lan Bantay Laya 2 (2006-2010) 
hindi lamang sa pagdurog sa 
mga rebolusyonaryong pwersa, 
kundi sa pagpigil sa tuluy-tu- 
loy na pagsulong ng digmang 
bayan. Nakamit ng kasaluku- 
yang bagong demokratikong 
rebolusyon ang higit na mas 
malalaking tagumpay kumpara 
sa mga nagdaang rebolusyona- 
ryong kilusan ng mamamayang 
Pilipino. 

Malinaw nitong ipinakikita 
ang pagkakapanday at kakaya- 
han ng PKP na pamunuan at isu- 
long ang rebolusyong bayan. Sa 
kabilang panig, lugmok ang 
naghaharing sistemang panlipu- 
nan sa lumalalang krisis sa eko- 
nomya at pulitika. Nagtatagal 
ang pagkalugmok ng pandaigdi- 
gang sistemang kapitalista. Pi- 
nagdurusahan ng mamamayang 
Pilipino ang lumalalang kundi- 
syong bunsod ng mga patakaran 
ng liberalisyon, pribatisasyon, 
deregulasyon at denasyunalisa- 
syon na ipinataw ng US at IMF. 
Matagal nang nawalan ng pag- 
asa ang mamamayan na makaka- 
mit ang kanilang pambansa at 
demokratikong adhikain sa ila- 
lim ng kasalukuyang naghaha- 
ring sistema. 

Ang bagong inilabas na Op- 
lan Bayanihan ng rehimeng US- 
Aquino ay pag-uulit lamang sa 
Oplan Bantay Laya sa pagsalalay 
nito sa brutal na kampanyang 
militar ng panunupil. Tulad ng 
nagdaang mga kampanya ng 
AFP, magiging kontra-produkti- 
bo ang Oplan Bayanihan kapwa 
sa ekonomya at pulitika. Sasai- 
rin lamang nito ang rekurso ng 
gubyerno at lalong gagalitin 
ang mamamayang Pilipino. Sa 
Mindanao, lalo lamang nitong 
pag-aalabin ang galit ng mga 
Lumad, mamamayang Moro at di 
Moro at itutulak silang magkai- 
sa sa ilalim ng bandera ng NDF 
at pamumuno ng PKP. [AB] 


ANG BAYAN Enero 7, 2011 


“Pista” sa bayan 


ng San Agustin 


mayan ang dumagsa sa isang baryo sa San Agustin, Surigao 


Gro: ng mga multicab, dyip, trak at bus, libu-libong mama- 


del Sur para dumalo at makisaya sa ika-42 anibersaryo ng 
Partido Komunista ng Pilipinas noong Disyembre 26. Nagmula si- 
la sa iba't ibang dako ng Mindanao. Ilan sa kanila ay nagsimu- 
lang bumyahe mula pa hatinggabi para lamang makarating sa lu- 


gar. 

Isang oras mula sa lugar na 
pagdarausan ng selebrasyon, 
tinangka silang pigilan ng mga 
elemento ng 4th ID. Nagtayo 
ng mga tsekpoynt ang mga 
sundalo sa kahabaan ng hay- 
wey patungo sa San Agustin. 
Hinarang nila ang komboy na 
kinabibilangan ng umaabot sa 
140 sasakyan at di mabilang na 
mga motorsiklo. Nilitratuhan 
at inilista ang mga pangalan 
ng mga dadalo, binusisi ang 
mga lisensya ng mga drayber at 
sinabihang bumalik na lamang 
sa kanilang mga pinanggali- 
ngan. 

Pero nanindigan ang mga 
magsisidalo. Para labanan ang 
nakaambang banta ng militar, 
nagpasya silang mag-ipun- 
ipon muna sa Lianga at magka- 
sabay na bagtasin ang nalala- 
bing daan. Hindi sila natakot 
at hinarap nila ang mga sunda- 
long nakamahabang armas. 
Dahilan nila, dapat galangin 
ng militar ang kanilang kara- 
patang tumungo kung saan 
man nila naisin sa araw na 
iyon, alinsunod sa magkatu- 
gong tigil-putukan na 
naggagarantiya 
ng kanilang ka- 
ligtasan sa pag- 
dalo sa 
anibersaryo 
ng  PKP. 
Laluna't 
kasama nila 
ang mga ka- 
gawad ng 
midya, nai- 
giit nila ang 
kanilang kara- 


patang tumuloy sa pagdiriwang 
kung saan sila ay imbitado. 
Napilitan ang militar na patu- 
luyin sila pero ilang oras ding 
naantala ang kanilang pagla- 
lakbay. 

Pagdating nila sa lugar, si- 
nalubong sila ng mga katulad 
nilang mga karaniwang magsa- 
saka, kababaihan at ka- 
bataan--mga myembro ng mga 
rebolusyonaryong organisa- 
syong masa na nakapailalim sa 
demokratikong gubyernong ba- 
yan. Masaya silang binati ng 
mga kaibigan, kakilala at ka- 
mag-anak na Pulang mandirig- 
ma. Sinabitan sila ng mga ID, 
kinabitan ng pin na may logo 
ng Partido Komunista at inabu- 
tan ng kalendaryong naglala- 
rawan ng pambansa-demokra- 
tikong rebolusyon. 

Bago pa man ito, abala na 
ang bayan ng San Agustin para 
sa kanilang pagdating. Gabi pa 
lamang, nilinisan at ihinanda 
ng mga residente ang isang pa- 
tag na bahagi sa gitna ng tubi- 
gan para dito idaos ang 


selebrasyon. Katu- 

long ang mga 
mandirig- 

a 

5 


ma mula sa Pulang Diwata Com- 
mand, itinayo ng mga residente 
ang malapad na entablado at 
ilang mga kubo sa paligid nito 
para gawing pahingahan ng mga 
tao at lagakan ng pagkain. Ipin- 
westo nila ang malapad na te- 
lang pula sa isang pader at pi- 
ninturahan ng dambuhalang 
maso't karet. Buong magdamag 
na abala ang mga residente at 
Pulang mandirigma sa pagha- 
handa ng pagkain, pag-aayos ng 
mga bandila at iba pang kaga- 
mitan, pagpwesto ng sound sys- 
tem, pagsasanay sa kanilang 
mga presentasyon at iba pa. 

Bandang alas-10 ng umaga, 
sinimulan ang programa sa pa- 
mamagitan ng parada ng mga 
bandila at martsa ng umabot sa 
100 Pulang mandirigma. Naka- 
suot ng berdeng kamisa-de-tsi- 
no na may pulang badge ng BHB 
sa kaliwang balikat, itinaas nila 
ang kanilang mga armas bilang 
pagtatanghal sa bandila ng PKP 
habang kinakanta ang Interna- 
syunal. 

Matapos ito, mainit na bina- 
ti ni Ka Bill, upisyal ng PKP sa 
rehiyon, ang maayos na pagda- 
ting ng mga bisita sa kabila ng 
panggigipit ng militar. Sumunod 
ang talumpati ni Jorge “Ka Oris” 
Madlos, tagapagsalita ng Natio- 
nal Democratic Front-Mindanao. 


Inilahad niya ang pagsulong at 
mga tagumpay ng Partido Komu- 
nista ng Pilipinas sa isla. (Ting- 
nan ang kaugnay na artikulo.) 
Sa pagitan ng mga talumpati, 
nagtanghal ang isang grupo ng 
Kabataang Makabayan. Nakabi- 
his pula at may pintura ang mga 
mukha, isinadula nila ang ka- 
saysayan ng Partido mula sa 
pagkakatatag nito hanggang sa 
kasalukuyang yugto ng pagha- 
handa para sa estratehikong 
pagkapatas sa susunod na li- 
mang taon. Inilarawan nila sa 
kanilang mga galaw, sayaw at 
kanta ang mga dahilan kung ba- 
kit lumalakas ang armadong re- 
bolusyon sa kanayunan at ang 
kawastuan nito. 

Matapos ang maiksing pang- 
kalahatang programa, kinapana- 
yam si Ka Oris ng mga kagawad 
ng midya na dumayo sa lugar. 
Itinanong ng mga tagamidya si 
Ka Oris kung ano ang mga maa- 
aring asahan sa usapang pang- 
kapayapaan, ang mga detalye 
ng pagsulong ng rebolusyon sa 
isla, ang patakaran ng PKP sa 
pagmimina, kalagayan ni Ka Ro- 
ger at iba pa. Masusing pina- 
kinggan ng lahat ang mga sagot 
ni Ka Oris. Lampas 40 kagawad 
ng lokal, pambansa at inter- 
nasyunal na midya ang nag- 
paunlak sa imbitasyon ng rebo- 


Ilan pang aktibidad, inilunsad 
sa ika-42 anibersaryo ng PKP 


NN” ng ilan pang aktibidad ang mga alyadong organisa- 
syon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) bi- 
lang pagdiriwang sa ika-42 anibersaryo ng Partido Komunista ng 


Pilipinas. 

Nagsagawa ng (Operation 
Pinta (OP) ang mga myembro 
ng Revolutionary Council of 
Trade Unions-Southern Tagalog 
(RCTU-ST) malapit sa mga pa- 
brika sa Laguna at ilang baha- 
gi ng Batangas noong Disyem- 
bre 12. Noong Disyembre 19, 
naglunsad naman ng raling ig- 
lap ang 40 myembro ng RCTU 


sa plasa ng Bifan sa Laguna. 
Ayon kay Fortunato Magtang- 
gol, tagapagsalita ng RCTU-ST, 
kailangang lumahok ang mga 
manggagawa sa digmang bayan 
sa pamamagitan ng pagsapi ni- 
la sa Bagong Hukbong Bayan. 
Nanawagan din ang RCTU-ST na 
tupdin ng uring manggagawa 
ang namumunong papel nito sa 


lusyonaryong kilusan at luma- 
hok sa pagdiriwang. 

Pagkatapos ng tanghalian, 
isa-isang nagtanghal ang mga 
bisita. Isang myembro ng orga- 
nisasyon ng kababaihan ang ku- 
manta tungkol sa pagtatayo ng 
tunay na kooperatiba at pagsu- 
sulong ng rebolusyong agraryo. 
Isang pitong-taong gulang na 
bata, kasama ang kanyang mga 
magulang, ang umawit tungkol 
sa hinahangad niyang malaya at 
maunlad na kinabukasan. Sa ba- 
haging ito, ang mga Pulang 
mandirigma naman ang nakinig 
sa ibaba ng entablado at puma- 
lakpak sa kanila. 

Umuwi ang mga dumalo sa 
selebrasyon na taglay ang mas 
mataas na mapanlabang diwa. 
Sabay-sabay silang lumikas sa 
lugar para iwasan ang panggi- 
gipit ng militar. Bitbit nila ang 
masasayang alaala ng sama-sa- 
mang pagkilos at pananaig sa 
panggigipit ng reaksyunaryong 
hukbo: ng bihirang pagkakata- 
ong hayagang maisigaw ang 
kanilang mga pampulitikang 
paninindigan at makasalamuha 
ang kanilang hukbong bayan, 
ng simpleng pagsasalu-salo pa- 
ra ipagdiwang ang anibersaryo 
ng kanilang Partido, at ng su- 
lyap sa pananagumpay ng re- 
bolusyon. AB] 


rebolusyon. 

Sa Rizal naman, naglunsad 
ng OP ang mga myembro ng Ka- 
bataang Makabayan (KM) sa 
ilang bayan at syudad ng lalawi- 
gan. 

Sa Negros, nagsagawa ng 
isang press conference si Ka Mar- 
co, tagapagsalita ng PKP sa isla, 
kaugnay sa paglawak at pagla- 
kas ng armadong rebolusyon sa 
rehiyon. (Tingnan ang kaugnay 
na artikulo.) 

Gayundin, sa iba't ibang ba- 
hagi ng bansa, naglunsad ng 
mga programa, pag-aaral at iba 
pang selebrasyon bilang paggu- 
nita sa anibersaryo. AB] 


ANG BAYAN Enero 7, 2011 


Tiyak ang paglawak 
ng BHB sa Negros 


iyak ang patuloy na paglawak ng Bagong Hukbong Bayan 

(BHB) sa Negros. Sa darating na mga taon, target nitong mag- 

karoon ng lakas-kumpanyang larangang gerilya sa bawat dis- 
tritong kongresyunal sa isla, alinsunod sa panawagan ng liderato 
ng Partido Komunista ng Pilipinas na umigpaw mula sa estratehi- 
kong depensiba tungong estratehikong pagkapatas. 


Inilahad ang planong ito sa 
idinaos na press conference no- 
ong huling linggo ng Disyembre 
sa kabundukan ng Negros kaug- 
nay ng pagdiriwang ng ika-42 
anibersaryo ng pagkakatatag ng 
PKP. Mariing sampal ang paha- 
yag na ito sa paulit-ulit na pro- 
paganda ng mga tagapagsalita 
ng 3rd Infantry Division ng Phi- 
lippine Army na nagsasabing 
mahina na ang pwersa ng rebo- 
lusyonaryong kilusan sa isla. 

Ang gayong pagtaya, ayon 


kay Ka Marco, tagapagsalita ng 
PKP sa Negros, ay posibleng ma- 
kamit dahil sa pag-unlad ng ka- 
nilang baseng masa sa kabila ng 
ilang kahinaan at kakulangan. 
Hindi nakapigil ang pagtukoy ng 
AFP sa Negros bilang prayoridad 
na target ng kampanyang kon- 
tra-insurhensya sa buong Visa- 
yas dahil lumaki rito ang baseng 
masa nang 30-40%. Kaugnay 
din nito, iniatras ng liderato ng 
AFP ang kanilang dedlayn para 
durugin ang rebolusyonaryong 


kilusan dito mula 2009 tungong 
2010. Muli itong binago alinsu- 
nod sa bagong oplan ng AFP. 
Ayon naman sa Negros Ope- 
rational Command, may sapat na 
pwersa ang BHB sa isla para 
kamtin ang mga target na ito. 
Bahagi ng puhunan ng BHB ang 
matagumpay na paglulunsad ng 
BHB noong nakaraang taon ng 
mahigit 30 taktikal na opensiba 
at pagsamsam ng mahigit 20 
malalakas na armas mula sa mga 
ito. Mahigit 20 tropa ng AFP ang 
napatay at 15 ang nasugatan. 
Tinataya ng PKP sa Negros na 
makakamit ang humigit-kumu- 
lang pitong lakas-kumpanyang 
larangang gerilya sa Negros Occi- 
dental at tatlong lakas-kumpa- 
nyang larangang gerilya naman 
sa Negros Oriental sa susunod na 
limang taon bilang paghahanda 
sa pagpasok sa yugto ng estrate- 
hikong pagkapatas. AB] 


5 armas, nasamsam 
sa Davao Oriental 


imang armas ang nasamsam ng mga Pulang 

mandirigma sa ilalim ng Antonio Nerio Antao Com- 
mand ng Bagong Hukbong Bayan (ANAC-BHB) nang 
disarmahan nila si Romeo Antuling, isang despotikong 
kapitan ng barangay sa Barangay Old Macopa, Manay, 
Davao Oriental noong Disyembre 15, bandang alas- 
12:10 ng tanghali. 

Kabilang sa mga nasamsam ang dalawang ripleng 
M16, dalawang awtomatikong shotgun at isang kali- 
breng .45 pistola. 

Ayon kay Dyomabuk Kadyawan, tagapagsalita ng 
ANAC, si Antuling ay despotikong upisyal ng barangay. 
Kinakasangkapan niya ang kanyang impluwensya para 
mag-ipon ng malalakas na armas at magbuo ng priba- 
dong hukbo. Marami rin siyang kaso ng paglabag sa 
karapatang-tao sa bayan ng Manay. Ginagamit niya 
ang kanyang armadong grupo para takutin ang mga 
sibilyan sa lugar, dagdag ni Kadyawan. 

Samantala, ayon sa pinakahuling ulat ni Ka Ama- 
do Pesante, tagapagsalita ng Rodante Urtal Com- 
mand ng BHB sa Northern Samar, nakakumpiska ng 
11 armas ang mga Pulang mandirigma sa matagum- 
pay nilang ambus laban sa 12-kataong yunit ng Bra- 
vo Company ng 63rd IB sa Barangay Perez, Las 
Navas noong Disyembre 14. Kinabibilangan ito ng 
sampung M16 at isang K3 light machine gun, bukod 
pa sa mga bala at kagamitang militar. AB] 


ANG BAYAN Enero 7, 2011 


Kagyat na pagpapalaya 
kay Ka Bart, iginiit 


giniit ng Partido Komunista ng Pilipinas 

noong Enero 5 ang kagyat na pagpapa- 
laya kay Tirso "Ka Bart" Alcantara bilang 
paggalang sa Joint Agreement on Safety 
and Immunity Guarantees (JASIG). Nahu- 
li ng AFP si Ka Bart sa Ibabang Iyam, 
Lucena, Quezon noong Enero 4. Kasama 
niyang naaresto ang isang lalaking kinila- 
lang si Apolonio Cuarto. 

Matapos mahuli, kaagad siyang ipina- 
sok sa Camp Nakar, hedkwarters ng South- 
ern Luzon Command at mula roon ay inili- 
pad patungong V. Luna Hospital sa Quezon 
City dahil sa kanyang natamong sugat. 

Para mahawakan, kaagad din siyang 
sinampahan ng 23 kasong kriminal. 

Si Ka Bart ay konsultant sa usapang 
pangkapayapaan. Sa gayon, sakop siya ng 
JASIG. Magiging mainam para sa darating 
na usapan kung kagyat siyang mapapala- 
ya. Habang nasa kustodiya siya ng gu- 
byerno ng Pilipinas, iginigiit ng PKP ang 
makataong pagtrato sa kanya at pagga- 
lang sa kanyang mga karapatan. Iginigiit 
din nito na pahintulutang makipagkita sa 
kanya ang kanyang mga abugado at duk- 
tor. ABI 


Mga paglabag ng AFP 
sa tigil-putukan 


ahasang nilabag ng AFP at PNP ang kasunduan sa magkatu- 
Ters tigil-putukan ng NDFP at GRP na nagsimula noong Di- 

syembre 16 at nagtapos sa Enero 3. Ginamit ng AFP at PNP 
ang 19 na araw na tigil-putukan para ipusisyon ang kanilang mga 
tropa sa loob at paligid ng mga larangang gerilya. Tiniktikan nila 
at hinaras ang mga pinaghihinalaang aktibista at tagasuporta ng 
armadong kilusan at nang-aresto sila ng mga pwersa ng BHB. Isang 
sibilyan ang napatay sa pananalasa ng AFP. Sumusunod ang mga 
insidente na nakalap ng Ang Bayan: 


Davao City. Enero 1, 2011, 
nireyd ng Special Action Force 
ng PNP ang bahay sa Toril Dis- 
trict na tinutuluyan ni Ka Edwin 
Brigano, isang kadre ng BHB. Si 
Brigano ay nagpapagamot no- 
ong panahon ng tigil-putukan 
para sa kanyang malalang sakit 
sa baga at atay. Ikinulong siya 
at sinampahan ng PNP-SAF ng 
mga gawa-gawang kaso. 

Quezon. Disyembre 28, 
2010, idinetine ng mga sundalo 
ng 74th IB ang sampung estud- 
yante ng Polytechnic University 
of the Philippines na nasa Bara- 
ngay San Andres, San Narciso, 
Quezon. Pinagbintangan 
silang mga kasapi ng 
BHB pero pinakawalan 
din dahil wala namang 
katibayan ang militar. 
Mula sa simula ng ti- 
gil-putukan noong Di- 
syembre 16 ay halos 
walang tigil hang- 
gang bago mag-Pasko 
ang mga opensibong 
operasyong militar ng 
85th at 74th sa mga 
barangay ng White 
Cliff, Busuk-Busu- 
kan, San Juan, Si- 
nagtala, Binay, San 
Vicente at Vigo Cen- 
tral sa San Narciso. 
Hinaras at nilitratu- 
han ng mga tropa ang 
mga residente sa ilang 
lugar na inoperasyon. 
Sa Sityo Mageron, 
Barangay Nasalaan 
sa bayan ng San 
Francisco, inipon 


8 


ng 24-kataong platun ng sunda- 
lo ang kalalakihan at pwersa- 
hang pinaghubad. 

Surigao del Sur. Ilang araw 
bago at hanggang Disyembre 
26, naglatag ng mga tsekpoynt 
ang mga pwersa ng 4th ID sa 
ilang barangay sa Surigao del 
Sur, maging sa pangunahing 
mga lansangang pamprubinsya, 
upang alamin ang eksaktong lu- 
gar na pagdarausan ng pagdi- 
riwang ng anibersaryo ng PKP. 
Nang malaman na ng publiko 
ang eksaktong lugar, naglatag 
na ng tsekpoynt ang mga pulis 
at militar sa paligid ng bayan ng 
San Agustin upang harangin, ta- 
kutin at pigilan ang mga tao na 
dumalo sa kasiyahan. Nabigo 

ang militar na pigilin at 
mga dadalo at naging 
matagumpay ang 
pagdiriwang. (Ting- 
nan ang kaugnay na 
artikulo.) 

Occidental 
Mindoro. Disyem- 
bre 23, inistraping 


ng mga pwersa ng 


80th IB sa pamumuno ni Lt. Col. 
Roger Percol ang bahay na bi- 
nibisita ng isang tim ng BHB sa 
Sityo Upper Balading, Barangay 
Bayotbot, San Jose. Napilitang 
umatras ang yunit ng BHB nang 
hindi nagpapaputok upang 
iwasang makatama ng sibilyan. 
Napatay ng militar ang sibilyang 
si Stephen Lester Barrientos 
(tingnan ang kaugnay na artiku- 
lo.) Inaresto naman ng militar si 
Ka Christian Bascos, isang kasa- 
pi ng BHB na dumadalaw sa 
kanyang kasintahan sa panahon 
ng tigil-putukan. Dalawa pang 
gerilya ang inaresto ng militar. 

Capiz at Iloilo. Sa loob ng 
ilang araw simula Disyembre 21 
ay naglunsad ng operasyong 
pangkombat (combat clearing 
operations) ang mga tropa ng 
61st IB sa di bababa sa anim na 
barangay sa Tapaz, Capiz at Ca- 
linog, Iloilo. 

Agusan del Sur. Disyembre 
17, inaresto ng mga operatiba 
ng pulisya si Ka Pedro Codaste, 
upisyal ng NDF-North (Central 
Mindanao, at kanyang mga kasa- 
mahan sa isang tsekpoynt sa ba- 
yan ng Bayugan. 

Ifugao at Mountain 
Province. Disyembre 16, puma- 
sok ang isang yunit kumando ng 
5th ID sa hangganan ng Agui- 
naldo sa Ifugao at Natonin sa 
Mountain Province. Kinabuka- 
san, pumusisyon ito sa Sityo 
Tappo, Barangay Banawel, Na- 
tonin kung saan nagaganap ang 
Civil-Military Operations bilang 
prente sa isinasagawang open- 
sibong operasyong militar ng 
Re-engineered Special Opera- 
tions Team. Naglunsad din ng 

operasyong militar sa 

ibang barangay sa 
Natonin, kabilang 
ang 5 Alunugan, 
Balangaw, Banawel, 

Botac, Maduca- 

yan, Saliyok at 

Tonglayan, ga- 

yundin sa Bana- 

nao, Botigue at 
iba pang barangay sa ba- 
yan ng Paracelis. AB] 


ANG BAYAN Enero 7, 2011 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Lider-magsasaka 
at aktibista, pinaslang 


la sa Mindoro ang pinaslang ng mga armadong galamay ng reak- 


Te: lider-magsasaka mula sa Nueva Ecija at isang aktibista mu- 


syunaryong estado noong Disyembre at unang mga araw ng 


Enero. 

Enero 2.Pinaslang ng mga 
armadong lalaki na nakasakay sa 
isang motorsiklo sa Santa Rosa, 
Nueva Ecija si Oyi Villarosa, upi- 
syal ng Alyansa ng Magbubukid 
sa Gitnang Luson (AMGL), pan- 
rehiyong sangay ng Kilusang 
Magbubukid ng Pilipinas (KMP). 
Pinagbabaril si Villarosa habang 
pauwi sa kanyang bahay mula sa 
maghapong pagtatrabaho sa bu- 
kid. 

Nagtamo si Villarosa ng apat 
na tama ng bala mula sa kalibre 
.45 pistola na naging sanhi ng 
kanyang pagkamatay. Siya ang 
pinakaunang biktima ng ekstra- 
hudisyal na pamamaslang nga- 
yong 2011. 

Disyembre 23. Isang kaba- 
taang aktibista na kasapi ng 


grupong pangkultura sa South- 
ern Tagalog ang napatay nang 
salakayin ng mga tropa ng 
80th IB ng Philippine Army 
ang isang bahay sa bayan ng 
San Jose, Occidental Mindoro 
kung saan nakahimpil ang 
isang yunit ng Bagong Huk- 
bong Bayan (BHB). Para hindi 
mapinsalaan ang mga sibilyan 
ay umatras ang mga Pulang 
mandirigma, ayon kay Ka Hi- 
gom Maragang, tagapagsalita 
ng Lucio de Guzman Command 
ng BHB sa Mindoro. 
Gayunman, napatay sa pa- 
traydor na pagsalakay ng mga 
pasistang tropa si Stephen Les- 
ter Barrientos, 19 taong gulang 
na kasapi ng Southern Tagalog 
Cultural Network (STCN), pang- 


Tatlong detenidong pulitikal, 


pinalaya 


2010. Kabilang dito ang dalawa sa “Morong 43” at isang de- 


Ter: detenidong pulitikal ang pinalaya bago magtapos ang 


tenido sa Tuguegarao City. 

Dalawa sa “Morong 43” na 
hindi nasama sa unang grupong 
pinalaya noong Disyembre 17 
ang nakalabas na sa Metro Mani- 
la District Jail (MMDJ) sa Camp 
Bagong Diwa, Taguig City noong 
Disyembre 28. Sina Aldrin Garcia 
at Antonio de Dios ay napatuna- 
yang kapangalan lamang ng 
ibang mga akusado. Si Garcia, 
na sinasabing lulong daw sa 
droga ay pinalaya matapos 
mapatunayan sa pagsusuri na 
hindi siya gumagamit ng ipinag- 
babawal na gamot. Si de Dios 
naman, na isang maralita at 


ANG BAYAN Enero 7, 2011 


walang anumang karanasan sa 
mga tseke, ay napatunayang 
hindi sangkot sa kasong pag- 
iisyu ng talbog na tseke. 

Bago pa ito, nakalabas na sa 
bilangguan si Myrna Cruz-Abra- 
ham na nakadetine sa Bureau of 
Jail Management and Penology 
Center sa Tuguegarao City. Si 
Abraham, isang konsultant ng 
mga samahan ng magsasaka at 
kasapi ng partidong Anakpawis 
sa Cagayan ay lumaya noong 
Disyembre 23 ng umaga pagka- 
raan ng siyam na buwan sa 
detensyon. Inaresto siya noong 


na 


kulturang grupo ng mga kaba- 
taan sa rehiyon. Ayon kay Neil 
John Macuha, deputy secretary 
general ng Anakbayan-South- 
ern Tagalog, si Barrientos ay 
nagpunta sa lugar na iyon para 
bisitahin ang kanyang amang 
nakatira sa Upper Balading, 
Barangay Bayotbot, San Jose. 
Aktibong kasapi ng STCN si 
Barrientos at ang pinakahuling 
pagtatanghal niya ay sa Mendi- 
ola noong Disyembre 10 kaug- 
nay ng selebrasyon ng Pandaig- 
digang Araw ng Karapatang- 
Tao. 

Para makaatras sa kanilang 
pananagutan, sinabi ng militar 
na napatay daw si Barrientos 
bunsod ng “palitan ng putok” 
sa pagitan nila at ng BHB. Di 
pa nagkasya sa kasinungali- 
ngang ito, dagdag pang hinag- 
pis ang idinulot ng militar 
nang hindi nila payagan ang 
pamilya Barrientos na tubusin 
ang bangkay ng kanilang ka- 
anak. Nang makuha na ng pa- 
milya ang bangkay, ilang beses 
pa silang hinaras ng militar. m 


Marso dahil sa pagkakadawit 
niya umano sa isang krimeng 
nangyari raw noong 2009. Isang 
linggo siyang itinago't inintero- 
ga bago ihinarap sa korte. Ibi- 
nasura ng korte ang kaso laban 
kay Abraham dahil sa kakula- 
ngan ng ebidensya. 

Samantala, sinabi ni Atty. 
Edre Olalia, abugado ng “Mo- 
rong 43,” na paglabag sa mga 
karapatang pulitikal ang patu- 
loy na pagkakakulong kina Ro- 
gelio Villarisis, Edwin Dematera 
at Danny Pinero gayong wala 
namang mandamyento de ares- 
to o “commitment order” laban 
sa kanila. 

Bukod sa tatlo, may nakaku- 
long pang limang aktibistang 
bahagi ng “Morong 43” sa Camp 
Capinpin, Tanay at pinipilit na 
tumestigo laban sa kanilang 
mga kasama. AB] 


Hindi namatay sa crossfire 
sina Leonardo Co 


apabulaanan sa resulta ng fact-finding mission ng Agham- 
Nawoctes of Science and Technology for the People ang si- 


nasabi ng militar na namatay sa palitan ng putok sa pagitan 
ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga elemento ng 19th IB ang 
tanyag na syentistang si Leonardo Co at dalawa niyang kasamahan. 


Batay sa salaysay ng mga 
nakaligtas na biktima, iba pang 
mga personaheng sangkot sa 
pangyayari at inspeksyon ng ak- 
twal na pinangyarihan ng pama- 
maril, nakumpirma ng 33-kata- 
ong fact-finding team na inorga- 
nisa ng Agham na iisang direk- 
syon lamang ang pinanggali- 
ngan ng mga putok na umutas 
sa buhay nina Co at kasamahan 
niyang sina Sofronio Cortez at 
Julius Borromeo. 

Ilang oras nang nasa kagu- 
batan ng Barangay Lim-ao, Ka- 
nanga, Southern Leyte sina Co 
noong umaga ng Nobyembre 15 
para mangolekta ng mga binhi 
ng mga punong kahoy para sa 
proyektong reporestasyon ng 
EDC. Kasama rin nina Co sina 
Roniño Gibe, isang forest guard 
at Policarpio Balute, isang mag- 
sasaka. Bago sila lumakad, por- 
mal na ipinagpaalam ng EDC sa 
militar bandang alas-8:30 ng 
umaga ang aktibidad nina Co. 

Bandang alas-12 ng tanghali 
nang biglang pagbabarilin sina 
Co. Isa-isa silang nagsidapaan 
sa lupa at nagsisisigaw ng “Ma- 
awa kayo, hindi kami kalaban!” 
“Tama na po!” Ani Balute, nira- 
pido sila at may malalakas pang 
pagsabog na nagpauga 
sa lupa. Tumagal ito 
nang 15-20 minuto. 

Si Balute ay tyem- | 
pong nasa likod ng ma- 
laking puno nang papu- 
tukan sila. Nagpasya si- 
yang tumakbo para ma- | 
kahingi ng saklolo sa 
EDC. Si Gibe naman ay | 
nakagapang tungo sa 
isang malaking puno at 
nakapagtago rito. Ang 
iba'y napuruhan ng mga 


10 


bala dahil lantad sila sa mga na- 
mamaril. 

Pagsapit ng alas-12:17, na- 
salubong ni Balute ang isang 
sasakyan ng EDC at nagpahatid 
siya sa upisina nito para iulat 
ang pamamaril. Halos kasabay 
nito ay nakapag-text si Gibe sa 
EDC para humingi ng tulong. Ba- 
tay dito, agad ding nag-text ang 
EDC kay Co para sabihan silang 
umalis na sa lugar dahil mayro- 
on daw nagaganap na engkwen- 
tro. Hindi pa batid noon ng EDC 
na sina Co mismo ang pinapupu- 
tukan, na nakahandusay na no- 
on sa lupa ang duguang mga 
bangkay nina Co at Cortez at 
agaw-buhay na si Borromeo. 

Matapos ang pamumutok ay 
nilapitan ng mga sundalo ang 
mga biktima. Nang makita ng 
mga sundalo si Gibe, paulit-ulit 
siyang ininteroga kung nasaan 
ang kanilang mga baril, saan 
napunta ang mga nakatakas ni- 
yang kasama at sino ang kontak 
nila. Paulit-ulit din silang sina- 
sagot ni Gibe na hindi sila arma- 
do, at mga empleyado sila ng 
EDC na inatasang tumulong sa 
pananaliksik ni Co. Ibinigay ni- 
ya ang mga pangalan ng mga 
upisyal ng EDC na maaaring kon- 


takin para beripikahin ang ka- 
nyang salaysay. Ipinakita rin ni- 
ya ang kanyang ID at ang sako 
ng mga nakolekta nilang binhi. 

Hindi nila pinaniwalaan si Gi- 
be. Sa halip ay pinadapa siya 
nang halos dalawang oras. Halos 
dalawang oras ding pinabayaan 
ang agaw-buhay na si Borromeo. 

Saka na lamang nilapatan ng 
mga sundalo ng paunang lunas 
si Borromeo nang makatanggap 
na ng utos ang militar mula sa 
kanilang mga upisyal bandang 
alas-2 ng hapon. Alas-3 na ng 
hapon nang dumating ang am- 
bulansya para kay Borromeo. Pe- 
ro namatay din siya bago pa ma- 
karating sa ospital. 

Nang mabatid na ng mga 
sundalo ang malaki nilang pag- 
kakamali, tinangka nilang sinda- 
kin at lituhin si Gibe para hindi 
siya maging kapani-paniwalang 
testigo. Para makapagtanim ng 
pagdududa sa kanyang isip, 
tinanong siya kung hindi ba ni- 
la alam na may operasyong mili- 
tar sa erya, at sinabihang nama- 
tayan pa raw sila ng dalawang 
sundalo. Sagot ni Gibe, koordi- 
nado sa militar ang kanilang 
pagpunta sa gubat at walang 
gayong paabot sa kanila. Kinut- 
ya muli si Gibe at sinabihang, 
“Imposible naman na hindi niyo 
nakita yung tatlong tao na may 
mga armas? Thirty minutes na 
kaming nag-oobserba na pala- 
kad-lakad sila!” 

Malinaw na ang minatyagan 

ng militar ay ang grupo nina Co, 
na basta na lamang nilang pi- 
nagbabaril nang hindi man la- 
mang tinitiyak kung sino si- 
la. Lumabas din sa mga pa- 
hayag ng militar na wala si- 
lang natamong anumang kas- 
walti, taliwas sa pinagsasabi 
ng mga sundalo kay Gibe. 

Nagpasya ang Agham na 

magsagawa ng sariling 

pagsisiyasat, dahil hindi pa 
man natatapos ang upisyal na 
imbestigasyon ng PNP-Kana- 
nga ay kinakatigan na ng puli- 
sya ang mga kasinungalingan 
ng 19th IB. AB] 


ANG BAYAN Enero 7, 2011 


Lupa, hindi militarisasyon 


matagumpay na kampanyang bungkalan (basahin ang artiku- 


Tree: sumigla ang pakikibakang agraryo sa Negros bunga ng 


long “Ang kampanyang bungkalan sa Negros,” sa isyung Di- 
syembre 7, 2010 ng Ang Bayan). Napukaw ang natutulog na maka- 
pangyarihang lakas ng uring magbubukid na ipinakita nila sa mga 
sama-sama, sustenido at organisadong pagkilos para sa lupa, pag- 
kain, trabaho at katarungang panlipunan. Mula nang simulan nila 
ang kampanyang bungkalan noong huling kwarto ng 2008, luma- 
ganap ito sa buong isla at nagbunsod ng iba't ibang anyo ng anti- 


pyudal na pakikibaka. 

Nangahas na kumilos ang 
mga maralitang magsasaka at 
mga manggagawang bukid sa 
panawagang bungkalan sa harap 
ng kabiguan ng gubyerno na 
ipatupad ang pangakong lupa at 
hustisyang panlipunan. Palagi 
itong bukambibig ng bawat pa- 
ngulo ng bansa mula kay Que- 
zon noong panahon ng Com- 
monwealth hanggang sa kasalu- 
kuyang papet na rehimen. 

May kagyat na kahalagahan 
ang pagsasakatuparan ng tunay 
na reporma sa lupa sa Negros. 
Tuwing pagdating ng “tiempos 
muertos” o “patay na panahon,” 
hindi umaandar ang 11 sentral 
sa buong isla. Tigil ang ekono- 
mya ng isla kung saan 85% ng 
agrikultura ay nakatuon sa pag- 
tatanim ng tubo para sa eks- 
port. Kung walang tubo, wala 
ring trabaho. At kung walang 
trabaho ay wala ring makain ang 
mayorya ng mamamayan. Ito ay 
habang ang mga nakaririwasang 
pamilya ng panginoong maylupa 
ay nagliliwaliw sa mga syudad 
ng Europe o US. 

Sa gayong kalagayan, maka- 
tarungan lamang na bungkalin 
ng mga magbubukid ang naka- 
tiwangwang na lupa, pagyama- 
nin ito para may makain ang na- 
gugutom nilang mga pamilya. 
Mas produktibo ang gayong mga 
aksyon kaysa sa umasa na la- 
mang sila sa awa't limos. 

Paghulagpos sa pyudal na 
pagkaalipin at pagsasamanta- 
la. Mahigpit na tinututulan ng 
mga panginoong maylupa sa is- 
la ang kampanyang bungkalan. 


ANG BAYAN Enero 7, 2011 


Ito ay dahil tahasan nitong hi- 
nahamon ang pyudal na pagha- 
hari ng mga pamilya nina Eduar- 
do “Danding” Cojuangco (na 
may 11 asyenda sa buong isla), 
Jose Miguel Arroyo (asawa ng 
dating Presidente Gloria Maca- 
pagal-Arroyo), Daniel “Bitay” 
Lacson (dating gubernador ng 
Negros Occidental at Presiden- 
tial Adviser for the Visayas kap- 
wa noong administrasyon ni 
Cory Aquino at ngayon ni Benig- 
no Aquino III), Gov. Alfredo Ma- 
rafion ng Negros Occidental, Ma- 
yor Magdaleno Pefa ng Pulupan- 
dan, Negros Occidental at mga 
pamilyang Teves at Limkai- 
chong. 

Kasabwat ang mga pangino- 
ong maylupa, pinakilos ng reak- 
syunaryong estado ang mga ma- 
panupil nitong instrumento para 


supilin ang mga magbubukid. 
Bukod sa mga hukuman, militar, 
pulisya at mga pwersang para- 
militar, pinakilos din nito ang 
bayarang bandidong grupo ng 
Revolutionary Proletarian Army 
(RPA). 

Kriminalisasyon ng mga 
kasong agraryo. Itinuturing ng 
lokal na gubyernong dominado 
ng mga panginoong maylupa na 
mga aktong kriminal ang mga 
pagkilos ng mga magbubukid 
para igiit ang karapatan sa lupa 
at trabaho at laban sa gutom at 
militarisasyon. Sa halip na hara- 
pin ang makatarungang hiling 
ng mga magsasaka, sinasampa- 
han sila ng mga panginoong 
maylupa o mga tauhan nito ng 
mga kasong kriminal. 

Batay sa ulat noong Agosto, 
may kabuuan nang 402 kasong 
kriminal na isinampa laban sa 
mga magbubukid. Napilitang 
magtago at mawalay sa kanilang 
mga mahal sa buhay ang 152 ka- 
taong may mandamyento de 
aresto (80 rito ay sa Negros Occi- 
dental). Dalawampu't anim (26) 
na lider at aktibistang magsasa- 
ka ang nakakulong sa Bago at 
Cadiz. Dalawang kabataang mag- 
sasaka ang dinukot ng mga ban- 
didong RPA at hindi pa inililitaw 
hanggang ngayon. AB] 


Aroganteng asal ng mga sundalong US, kinundena 


MARIING kinundena ng mga mamamahayag ang aroganteng 
asal ng mga sundalong Amerikano na nagbabantay sa himpi- 
lan ng US Joint Special Operations Task Force (JSTOFP) sa 
Zamboanga City at ipinanawagan sa Visiting Forces Agreement 
(VFA) Commission na imbestigahan ang insidenteng ito. 
Ayon sa pahayag ng National Union of Journalists of the 
Philippines (NUJP), iligal at mapangutya ang ginawang pag- 
babawal ng mga sundalong Amerikano sa mga kagawad ng lo- 
kal na masmidya na nagkokober noon sa pagdalaw ni (ret) 
Gen. Edilberto Adan, myembro ng VFA Commission, sa hed- 
kwarters ng Western Mindanao Command (Wesmincom). Nang 
tanungin nila ang mga sundalong US kung ano ang dahilan, 
nagbanta pa ang mga ito na kanilang kukumpiskahin ang ka- 
gamitan ng TV network kung hindi ito titigil sa pagbibidyo. 
Iginigiit ng NUJP sa VFA Commission na ang aroganteng 
asal ng mga dayuhang sundalo ay hindi dapat palampasin da- 
hil nangangahulugan ito ng pagsuko sa soberanya ng bansa. 


11 


N BALITA | 


Mga kahilingan ng mga PAL flight attendant, 
pinaburan ng DOLE 


PINABURAN noong Disyembre 24 ng Department of Labor and Em- 
ployment (DOLE) ang mga kahilingan ng mga kasapi ng Flight At- 
tendants' and Stewards' Association of the Philippines (FASAP), 
kabilang ang pagtataas sa edad ng obligadong pagreretiro. Bun- 
sod ng desisyong ito, iaatras na ng Philippine Air Lines Employ- 
ees Association (PALEA) ang nakakasa na nitong pagwewelga pa- 
ra tutulan ang malawakang pagsibak sa 2,600 empleyado ng PAL 
at iba pang mapanggjpit na patakaran. 


Ibinaba ang desisyong ito 
pabor sa mga empleyado ng 
PAL makaraang mahigit isang 
linggong mamagitan ang gu- 
byernong Aquino sa suliranin 
ng PAL at ng unyon nang isai- 
lalim ito sa assumption of juris- 
diction order (AJ) noong Di- 
syembre 16. Ang AJ ay kapa- 
ngyarihang iginagawad sa pre- 
sidente ng bansa at sa kalihim 
ng DOLE para panghimasu- 
kan ang mga sigalot sa pa- 
gitan ng maneydsment at 
mga manggagawa at pigi- 
lin ang paghantong nito sa 
welga. 

Ayon sa PALEA at sa- 
ngay ng Anakpawis Party- 
list sa PAL, mariing tinutu- 
tulan ng mga manggagawa 
ang pagpapatupad ng ma- 
neydsment ng PAL sa lu- 
mang collective bargaining 
agreement (CBA) nila dahil 
lubhang dehado sila rito. 


Magbubunsod ito ng malawa- 
kang tanggalan sa trabaho, ma- 
papalitan sila ng hindi unyoni- 
sado at kontraktwal lamang na 
mga manggagawa na walang 
mga benepisyo at seguridad sa 
trabaho, at sa kalaunan ay ma- 
bubuwag ang kanilang unyon. 
Sinuportahan ng mayorya 
ng mga unyon at asosasyon ng 
mga manggagawa sa buong 


bansa ang pakikibaka ng mga 
manggagawa sa PAL dahil may 
estratehikong epekto ito sa ka- 
lagayan ng kilusang manggaga- 
wa sa Pilipinas laban sa kon- 
traktwalisasyon at iba pang 
mapaniil na mga patakaran ng 
imperyalistang globalisasyon. 

Kabilang sa mga nakamit na 
tagumpay ng mga kasapi ng FA- 
SAP ang pagtataas sa edad ng 
obligadong pagreretiro tungong 
60 anyos, babae man o lalaki. 
Sa lumang CBA, ang mga flight 
attendant na babae na pumasok 
sa kumpanya makaraan ang 
Nobyembre 2000 ay pwer- 
sadong pinagreretiro pagsapit 
ng kanilang ika-40 kaarawan. 
Marami pang napagtagumpa- 
yang kahilingan ang mga flight 
attendant laluna para sa interes 
ng mga babae. Naipagwagi rin 
nila ang P200 milyong 
kabuuang halaga ng 
dagdag sa kanilang swel- 
do sa susunod na tat- 
long taon— P2,000 
hanggang P2,500 kada 
buwan sa unang taon at 
P1,300 sa susunod na 
mga taon. 

Binigyan din sila ng 
alawans na bigas na ha- 
lagang P1,800 kada 
buwan bawat kasapi at 
iba pang mga benepisyo. 


Panibagong singil sa NLEX at SLEX, tinutulan 


NAGLUNSAD ng rali-protesta ang mga kasapi ng Pinag-isang Sama- 
han ng Tsuper at Operators Nationwide (PISTON) nitong Enero 3 sa 
Alabang viaduct sa Muntinlupa City matapos ang panibagong singil 
sa toll fee ng North Luzon Expressway (NLEX) at South Luzon Ex- 
pressway (SLEX) simula nitong Enero 1. 


Sa SLEX, 300% ang itinaas sa 
singil at sa NLEX, ang sasakyang 
Class 1 ay magbabayad ng P41 
mula Balintawak tungong Bo- 
caue Interchange mula sa da- 
ting P36. 

Maliban sa toll fee, sumisi- 
ngil din ngayon ng doble ang 


12 


Metro Rail Transit (MRT). Mag- 
babayad ang mga pasahero ng 
dagdag na sampung piso para sa 
byahe mula North Avenue sa 
Quezon City tungong Taft Av- 
enue sa Maynila. 

Tumaas din mula P30 tun- 
gong P40 ang flagdown rate ng 


mga taksi pagkaraang apruba- 
han ng Land Transportation and 
Franchising Regularatory Board 
ang petisyon nila noong nakara- 
ang taon. 

Dahil sa laganap na mga 
pagtutol, inihapag ni Benigno 
Aquino III ang anda-andana na 
lamang daw na pagtaas ng singil 
ng NLEX at SLEX, na sa katu- 
naya'y walang malaking binawas 
sa sobra-sobrang monopolyong 
tubo ng malalaking kapitalista. 


ANG BAYAN Enero 7, 2011 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XLII Blg. 1 
Enero 7, 2011 
www.philippinerevolution. net 


Itigil ang mapaminsalang 
malakihang pagmimina 


bayan ang operasyon ng lahat ng mga empre- 

sang mapandambong, mapaminsala sa kalika- 
san at kontra sa interes ng mamamayan at ng ka- 
nilang rebolusyonaryong kilusan. Tampok sa mga 
ito ang malalaking kumpanya sa pagmimina. Ha- 
los lahat ng mga ito ay 100% pag-aari ng mga da- 
yuhang imperyalistang kumpanya. 

Halos lahat din ng mga empresang ito ay may 
operasyon sa mga lugar na saklaw ng mga base ng 
armadong rebolusyonaryong kilusan. Malinaw ang 
patakaran ng rebolusyonaryong kilusan hinggil sa 
mga salot na empresang ito. Dapat patigilin at 
panagutin sila dahil sa idinudulot nilang kapinsa- 
laan at patalsikin sila sa mga larangan, sona at 
baseng gerilya at sa kabuuan ng bansa. 

Muling inililinaw ang naturang patakaran sa 
harap na pagbabanta kamakailan ng malala- 
king dayuhang kumpanya sa pagmimina 
na aalis na raw sila dahil sa bumibigat 
na pagbubuwis sa kanila ng rebolu- 
syonaryong kilusan. Umasta pa 
ang mga ito kasabay ng mga ka- 
sabwat nilang matataas na 
upisyal ng papet na 
reaksyunaryong gubyer- 
no at hukbo na dapat itong 
pag-usapan sa nalalapit na 
muling pagbubukas 
ng usapang pang- 
kapayapaan sa 
pagitan ng Na- 
tional De- 
mocratic Front 
of the Philip- 
pines (NDFP) 
at Government 
of the Republic of 


iane o ng demokratikong gubyernong 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


Dayuhang pagmimina, 


salot sa bayan PAHINA 3 


“Pista” sa bayan ng 
San Agustin 


the Philippines (GRP). 

Huwad ang pinalalabas nilang mga benepi- 
syong hatid sa ekonomya ng bansa at sa kabuha- 
yan ng mga komunidad sa lugar ng kanilang mga 
operasyon. Katunayan, dalawa sa pinakamahihi- 
rap na prubinsya sa buong bansa ay nasa rehiyon 
ng Caraga na siyang itinuturing ngayong “mining 
capital of the Philippines and Asia.” 

Napakalaking pinsala ang idinudulot ng 
operasyon sa pagmimina: Nilalapastangan 
ang pambansang patrimonya. Malawakan ang 
pangangamkam ng lupa. Dinadambong nila ang 
likas na yaman ng bansa at winawasak ang kapa- 
ligiran. Nilalason nila ang tubig, mga pananim, 
pangisdaan, pastuhan at iba pang natural na pi- 
nagkakabuhayan. Isinasapanganib nila ang buhay 
ng tao. Labis ang pagsasa- 


mga 
nila 


mantala nila 
sa mga mang- 
gagawa. Niyu- 
yurakan nila ang 
kabuuang interes at 
kagalingan ng mama- 
mayan. 

Sa kalakhan ay mga 
pambansang minorya ang ti- 
natamaan ng pinsalang ito da- 

hil sila ang karaniwang na- 
katira at kadalasang naka- 
rarami sa mga lugar ng 
operasyon ng mala- 
laking minahan. 
Walang pahintu- 
lot ng mamama- 
yan at rebolusyo- 
naryong kilusan 

F4 ang pagpasok at opera- 
syon ng malalaking minahan, at lumala- 


Lupa, hindi mili- 


PAHINA 5 | tarisasyon PAHINA 11 


Mga tuntunin sa paglilimbag 

1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


Sa print dialog, i-check ang Print as image 
Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 


I-click ang Advanced 
Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) I-click ang Properties 
d) 

e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


